































GALAR-GAN 


Er Coffadwriaeth am Bregethwr, Diaeoniaid, ac 
Aelodau, a ymadawsant a'r byd :rwy angau, o'r 
Gelynos, Capel yr Amnibynwyr, yn Llanwrtyd, 
gBWgdd Frycheiniog. 


l— 








aw Roger Jones, Llanwrtyd, Brawd arall Isaac o Dreftys.. 





“< Y cyfiawn fydd byth mewn coffadwrìaeth.” 


PRIS CEINIOG A DIMAI. 





1. 'R ydwyf fì yn awr o'r newydd 

Yn teimlo ynwyf awydd taer, 

Am y rheini wnaethant flaenu, 
Yn yr Iesu draethu gair; 

Mae rhyw amryw wyf yn gofio 
Wedi huno—aethant fry, 

I'r wlad dawel nad oes trafacl, 
Fu o fewn ein capel ni, 


2. Syrthio wnaeth gwr mawr o'n gafael, 

A thawysog Israel Duw, 

Y mae amryw yn ci gofio, 
Br nad ydyw etto'n fyw, 

James, Tygwyn, gwn oedd y gwron, 
Bu yn Seion fel rhyw gawr, 

Ond gall aml un i wylo, 
Am nad ydyw yno nawr. 


3. Fe siaradau pan mewn cwrddau, 

Nes mawr synau pawb mi wu, 

Rhai oedd bron a dweyd pryd hyny, 
Wnaeth neb lefaru fel xwnaeth hwn, 

Doedd ef byth yn ddyn oedd flysiog, 
Nac yn euog 0 un bai, 

?Roedd ei draed o hyd wrth rodio, 
I bawb yn tystio'r fath un fai, 








2 


4. Hefyd priod hoff gysyrus, 
Moistr Davies o'r Tygwyn, 

Fr mewn iechyd, ca'dd ei symud, 
. Bron mewn munud trwy y glyn; 
| Dwy ferch dduwiol i'r ddau yna, 
F Oedd Bliza, gwraig Tynma's, 
Ac Elinor, gwraig Tynewydd, 
Cawsant grefydd llawn o ras. 


5. Sarah Davies, ehwaer.dra medrus 
Yn Tygwyn bu'n trefnus fyw, 
Hi ddarllenau rai adnodau 
Hwyr a boreu yn ein clyw; 
Cadwaifyny grefydd esu, 
Yn eî theulu bob rhyw ddydd, 
Ond mae heddyw'n dechreu canu, 
Ac heb dewi canu bydd, 


Í 6 Hi ddarllena'r testamentau, 
j| ; Amryw weithian meddai hi, 
| Wyth yr hen a naw y newydd, 
Nid yn afrwydd. yn ei thy ; 
Gwnai eì ddarllen bob. yn benod, 
Wedi marw ei hynod dad,— 
Y mae erefydd yn y teulu, 
'Nawr i'w hoffiì mewn pob gwlad. 


7 O mor hyfryd gwel'd mewn teulu, 4. 


Ferch neu wraig mewn gweddi daer ; 
Os nad a pob un mor belled, 
O darllened ran o'r gair, 
Dyna'r nesaf, enwaf etto, 
Wnaeth ein gado gofiaf fiy. 
Bu £ynyddoedd yn pregethu—., 
'Nawr mae'n canu'n beraidd fry, 


8 Hugh Price oedd y person hawddgar, 
Dyn dyoddefgar dan y oroes; 
Amro'n foreu Urawai'r angau, 
Byrion oed blynyddai 'i oes: 
Dyn rhyfeddol oedd o dduwiol, 
A. defnyddiol yn ei ddydd, 
Ond y fynyd ddaeth i farw, 


Ac fe wnaeth efe gadw'r ffydd. 


de 


Ŵ 
| 
J 
] 








ï 
| 


Ea I 





“ 
o 


9 A'r brawd nesaf enwaf eito, 

A wnaeth huno' n hyfryd iach, 

Yn yr Iesu, 'rhwm. wnai garu, 
William Jones, Penhernwenfaeh, “ 

Evan Jones, a a Thomas Davies, Un 
Dynion parchus yn ei ydd. 

Fu'n blaenori amryy w flwyddi, 
Gyda gwerthfaŵr 'deulu'r ffydd,” 


10 Dafydd Davies a Jolin Richards, 

Dau hen gristion. cynes acth, 

A fu'n aros gyda' r achos, 
Yn Gelynos flwy ddau maith ; 

William Jones, gwiniedydd etto, 
Fe rodd heibio gario' r cledd, 

Ac mae wedi cyrhaedd gartref, 
T drigfanau'r bythol hedd, 





i1 Dywedaf etto, gan alaru, 

Am fy hoff rieni cu, 

Buout hwythau amryw flwyddi 
Gyda'r teulu yn y ty; 

Cawsant yno fwynhau'r gwleddoedd, 
Ga'r holl bobloedd ganlyn Grist,. 

Ac maent heddyw gyda'r teulu, 
Nad yw'n ofni—nac yn drist. 


12 Trwm 'rwy'n teimlo wedi colli, 
Hoff rieni— brawd a chwaer, 
A fy mhlentyn ieuanc hawddgar, 
Roed yn gynar yn y ddaer; 
O Penhenwernfawr aeth Davies, 
Gorphên wnaith eì ddyrus daith, 
' Fe fu ynïau ar ei liniau, 
Mewn gweddiau lawer gwaith. 


13. O'r Bryncarthog i'r Gelynos, 

James bob wythnos bron doi ef, 

Ac fel hyny teimlai'n foddlon, 
Eiste'n brydlon yn ei le; 

Richard Evans fe wnai aros, 
Gyda'r achos yma'n hir, 

Ond dihangodd ar ofidiau, 
A chystyddiau'r anial dir, 





4 


14. Dafydd Griffiths a GwenMian, 


Bydd mewn graian gyda'i plant, 
Yn Pengraig yn byw y buont, 

Efe a'i wraig a aethant bant; 
Bwlchtuathref Llaw'rdref mi gofiaf, 

Y bu Gwen.a Martha'n hir, 
Bendigedig ydyw coffa, 

'R fath rai oedd y rheina'n wir. 


15. Enwaf etto'r hoff ehwaer Mari, 


Merch i Gweni Bwlchtuathref, 
Hi ganlynai ei mam i'r gwynfyd, 
Ni ddaw gofyd byth i'r llês... 
O'r Nantgwyn aeth 'Liza hefyd, 
Mewn i'r gwynfyd perffaith pur, 
*Roedd hi'n hynod mewn duwioldeb, 
Gwnaeth a'i phriod undeb hir. 


16. Er mewn cystudd blin hir amser, 


Byddai'n arfer bod yn fwyn, 
Pob rhyw groes ddoi i'w chyfarfod, 
'Roedd hi'n barod i'dd eu dwyn; 
Edward Jones ac Ioan Protheroe, 
Enwaf eto'r brodyr hyn, 
Jones, Penhernwen, bu ei berchen, 
Prothero'r brawd o'r Pistillgwyn. 


17. Joan Price, o Ffosyrhyddod, 


Oedd bur barod bob rhyw bryd, 

A'i chwaer Margaret i roesawi, 
Gweision Iesu yn y byd; 

Cofio rwy'r cymundeb cyntaf, 
Gefais yma yn y byd, 

Tri ddaeth gyd& mi'r pryd hyny, 
Wedi blaenu maent i gyd. 


18. Roger Price fu yn Penfedw, 





A'i wraig fu farw ys amser maith, 
Gwraig Ponhernwenfach, mae hithau, 
Heddyw gartre ar ben ei thaith ; 

Cofiaf etto ddau frawd ddyfal, 
Yn eu hardal oeddynt gu, 
Morgans 'r Esgair, a brawd llawen, 
Williams Elwynsyfion fu, 





9 


49, Cawsant hwy y gwir lawenydd. 
Sydd mewn erefydd ar y llawr, 
Ond maent wedi goddiweddyd, 
Hwn mewn gwynfyd pur yn awr; 
A John ì Williams, gynt o'r Oofu,. 





ero 
Wr bod yma mewn rhyw. TWymau,. 
Gan gystuddiau. aeth yn rhydd. 


20 Mae ei deulu etto'n, ffy ddlon, — 

Tendio'r meddion bron.o hyd, 

Hwy ganlynaat ei esamplau, 
Tra cant ddyddiau yn ybyd, 

O mor werthfawr yw, dyn, dawiol, 
Idd ei. bobol. ary llawr; 

Wedi marw mae'n llefar Wr 
Gwnant ei efelychu 'nawr. 


21 John, o rhyfedd fath yw 'th agwedd, 

'Nawr o fewn dy oeraidd dy; 

Nid wy'n gwybod, ond caf ddyfod 
Lawr i'r beddrod fel tydi ; 

A John Pugh, Troedrhiw, mae yntau, 
, Heddyw.gartre ar ben ci daith, 

Wedi bod yn ysgrifenydd, 
Trefnus, ufydd, fwyddau maith. 


22 Pumtheg mlwydd ar hugain cyfan, 
Bu'n 'r unman.yn ei swydd; 
Mi wnes grodu wedi ei farw, 
Na cheìd neb i'w llanw'n rhwydd. 
Fe ymdrechodd er eì gloffai, 
Ddod o hyd at deulu Duw, 
Ac er nychdod ap afiechyd, 
Fe fu'n ddiwyd tra fu'n byw. 


23. Ar ryw Sabboth 'rwyf yn cofio, 
Bum i yno gydag ef, 
A. bu arnaf yn dymuno, 
Am weddio yn y lle, 
Cawsom hefyd hyfryd swpiau, 
Gwerthfawr ffrwythau'r wlad i lawr, 
Ond mwy hyfryd yw rwy'n credu, 
Lle gwnant dyfu iddo nawr. 








6 


24. Mae ef heddyw gyda'r teulu 

A fu'n garu yn y byd, 

Fe fu'n hoffi en cwmpeini, 
Erynofnilawerpryd; 

Rees Price etto a wnaf: enwì, . 
Ca'dd ei gladdu'n eithaf g gwir, ; 

Waith ei briddo yn y dda. âr, byn 
Bydd am dano alar Wn.” 








2b. Erwfelin bu yn magu 

Amryw fyny'n ddynion mawr, 

Ac yn arddel crefydd Iesu, 

Nes gwnai fethu rhodio'r llawr, 

I dy Dduw bu'n teithio'n ddiwyd, 
Sarah ei briod hefyd fu, 

Wyth deg yfudd heb un cerydd, 
Gyda chrefydd yn y Ty. 


26. Meistres Rowlands, lan deg hefyd, 

Yn Llanwrtyd magwyd hi, 

Yn y Bont bu'n aelod wastad, 
Mae 'mham ai' llysdad gyda ni, 

Hi briodai'r hwn a garai, 
Newydddref dechreuai fyw, 

Mae ei chorph wrth Llan Llanwrtyd, 
A'i henaid hefyd gyda Duw, 


57 Er yn berchen pethau daear, 
Byddai'n hawddgar ìi bob dyn, 
Mae'r ddoethineb sydd oddi uchod. 
'N hawdd i'w nhabod ac i'w thrin, 
Er ei glendid a'i hieunctyd, 
A'i chrefyddol fywyd hi, 
Rhodiodd lwybr i'r pur wynfyd, 
Heb ddychwelyd mwy i'w thy. 


28 Chwaer o'r Prysefach 'nol nychdod, 

Gyda'i phriod heddyw mae, 

Hi wnai hoffi crefydd Iesu, 
Tra'n pabellu yn y clai ; 

Rees Jones etto wyf yn gofio, 
Yn gweddio lawer gwaith, 

Yn ddirgelaidd a chyhoeddus, 
Mor afaelus ac mor ffraeth, 


* 








| 


b4 
í 


29 Brynhir buodd cafodd grefy dd, 

Wellan beunydd tua'r glyn, 

Nid rhaid ofni stormydd bywyd, 
Angau hefyd ond cael hyn, 

Yn y dirgel 'roedd ef ryw, dro, 
Yn gweddîo ar ei Dduw, 

A. brawd arall mewn mawr effaith, 
Y ddau ar unwaith yn fy n ghlyw. 


a I 


80 William Jones, Penhernw yen, eo, 
Fu'n cyd-deithio g gyda Ini, 
Mae fy nghalon heddyw” n teimlo. ' 
Waith ymado'm cyfaill cu, 
Pan feddyliau fod cyfyngder 
Bob rhyw amser nerthau'r gwan, 
Llaw o gymhorth cr eì godi, 
Fe wnai roddi yn y man. 


9. 


Roedd ei grefydd fel yn gloewi 
Pan yn nesu tua'r bedd, 

Mi obeithia 'i fôd e'n gwledda 
Gyda'r dyrfa hardd ei gwedd; 
A. Charles Jenkins, I tnn a 

Fe fu yma yn y byd, 
Amryw ddegau o flynyddau, 
Ac fe eu treuliau bron ìi gyd. 


92 Yn ngwasanaeth ei hoff geidwad, 
Ddaeth o'i gariad lawr o'r nef, 
Î Ac ar groesbren er ein cadw, 
| Fe fu farw yn ein lle, 
Mari Jenkins ei hoff brioc, 
Cristion hynod llawn o ffydd, 
Gyda'r Iesu hi wnaeth rodio, 
Nes rhoi heibio'r babell bridd, 


99 Price, Tynewydd, a'i chwaer 'Liza, 

Hefyd Hannah wela'n glir, 

Wedi iddi fod heb weled, 
Yma am ryw yspaid hir; 

Price, Gwybedog, deithiau'n ddiwid 
I Llanwrtyd lawer gwaith, 

A'i hoff briod drog y bryniau, 
Cyn eu mynd i'r siwrnau faith, 


i A a yg CY end Ala 











94 Nawr rwy'n rhedli ffarwel i' chwi, 
Dduwiol deulu bob yr un, 
Ac yn credu wrth wneyd hyny, 
Caf fy nghladdu fel pob dyn ; 








Yn fy llety eul un 'stafall, Ŵ 
Oer a thywell hyd y dydd, ' ! 
Daw holl garcharorion angau, í 
Fyny o'u gwelyau prydd. | 

85 O am ddod i dir y cfedu; Î 
Os heb hyny hyd yn awr, î 


M' gweld yn marw a chael fy nghadw 
u — _ Yn haeddianau,r meichiau mawr: 
Fel rhyw gysgod yw ein heinioes, 
Yn ddiarog daw i ben, 


' 

| Ŵ 

| Llefwn am adnabod oeidwad, ' 
Cyn yr alwad, nawr Amen, â 


y neu yn 2n 


| 
ï 
| 





